









., CAN NEWYDD, 


SEF 









ACHWYNIAD 


FE 


- 


<e 





a 


— 
^r 


2» 
* 





WL ba O GWMTAF, 


O HERWYDD IDDI BRIODI 















GAN NEWYDD. 


— 


Cenir ar “ Lili lon.” 





Ferched ieuanc glân y gwledydd, 
Dewch i wrando caniad newydd, 
Traethaf i chwi beth o'm hanes 
Gyda'r cybydd cas anghynes. 
Ferched llon, coeliwch chwi, 
Fod yn well i rodio'n ffri, 
Na phriodi'r un hen gybydd 
Cas annedwydd, fel gwnes i. 


2. Ces fymagu ar y cyntaf, 
Gyda 'nhad a mam anwylaf, 
Dim ond fi yr unig blentyn, 
“Cawn bob peth a faswn yn 'wnesgo 6. 
Ferched llon, &e. 


8. Pan yr o'wn y'mlodau'm ie'nctyd, 
Cawn bob math o wisgoedd hyíryd, 
Dandy caps yn llawn rhybanau, 
Ac artificials o bob lliwiau. 

Ferched llon, &c. 


4. Polka dress a'r shawls o'r hardda', 
Bombasines ac alapaêe, 
Neisedi sidan ac umbrelo, 
Ac am y bustle bum bron anghofio, 

Ferched llon, &c. 


5. 'Roedd y meibion am fy ngharu, 
Waith fy mod yn ferch mor deidy ; 


Os gwela 'nhad fi yn nhghwm'ni bachgen, 


Mi gawn ei ffon yn groes i 'nghefen. 
Ferched llon &c, 





y 





dei 


| 
Î 
* 





die 

















5 





6. Ond Twm y cybydd a ddaeth hêîbio, 
Eisiau gwraig yn dost oedd arno, 
Gan ddweyd os gwnewch chwi fy mriodi 
Myfi a'ch cadwaf fel rhyw lady. 
Ferched llon, &c. 


7. Dywedodd cawswn ar ben borau 
Ganddo ddeunaw cant o bunnau, 
A morwynion i fy nhendio, 
Dyna'r lwc o'wn innau'n leicio. 

Ferched llon, &c. 


8. 'Nol priodi troes yn greulon, 
O fwyd ni chawn i hanner digon, 
Ond bara llwyd ac ambell grwstyn, 
A phisyn bach o gwt 'sgadenyn. 
Ferched llon, &c* 


' 9-Mirofynaîs p'le mae'r forwyn, 


A'r te, y deisen frau, a'r pwdin ; 

Fe wnaeth y cybydd olwg chwerw, 

A finnau'n llwyd, 'run lliw a'r lludw. 
Ferched llon, &c. 


10. Mae e'n cloi y bwyd a'r arian, 

A chadw yr allweddau'i hunan, 

Ni chaf starch na blue, na sebon 

Na phinch o snuff i'm cadw'n foddlon. 
' Ferched llon, &c. 


11, Pan yn awr y nos i'r gwely, 
Troi ei gefn wna ef a chysgu ; 
Rhydd chwech i rai am jig my fando, 
Ofn magu'r plant sydd arno. 
Ferched llon, &c. 


12. Mae'n well i mi tic! un o'r Irish, 
Sydd a'i grys trwy din ei drowsys, 





















Nen faledwr'hyd y gwledydd, 
U Mae pob math yn wêll na'r cybydd. 
Ŵ Ferched llon &c. 





Ga ^Yr _ 


13. Os byddaf byw 'nol iddo farw, 
2 Gwnaf griws o de y diwrnad hwnw, 
Bydd yn ei wylnos bob llawenydd, 
Gwasgaraf beth o bwrs y cybydd. 
Ferched llon, &c. 


a 


” 

iJ. 
_ 
— 


cr 


14, Pe bai'i wyneb wedi'i guddio, j 
Mi gaf rhyw lawenydd etto, a, 
Peth mawr yw deunaw cant o bunnau, 1 
'Rwy'n ddigon siwr caf wr yn rhywle. aU Y 


Ferched llon, &c. 


15. Mae'n liaws cyd-ddwyn a hen ddyn 
iN meddw, 
Mi gaf ambell swllt gan hwnw, 
Fe dd/wed yn llon 'nol iddo sobri, 
Now for a kiss my dear Jenny. 


i 


16. Boed hyn er cynghor i rieni 

I beidio fforsio'u plant 'briodi ; 

Lle rhedo'r serch yw'r fan i fatcho, 
Pe bai y dyn heb geiniog ganddo. 
Ferched llon, &c. | 


Cofiwch ferched ieuainc beunydd, 
dwyn mhell oddiwrth bob cybydd ; ôr Md 
| Cyn yr eloch i briodi, SM 
Prynwch gên 'r hen, Shan Wil Harri. 
“Ferched llon, coeliwch chwì, 
“ Fod yn well rhodio'n ffri, 
“Na phriodi'r ŷn hen gybydd 
Cas annedwydd, fel gwnes i. 
Uu D, JoN»9, Llanybydder. i 
















